TVEIR HEIMAR 


C:pmi)ml 



GUNNAR DAL: 


Vera, lj<5ð, 1949 

Sfinxinn og hamingjan, ljóð, 1953 
Rödd Indlands, 1953 
Þeir spáðu í stjörnurnar, 1954 
Sfinxinn og hamingjan, 2. útg., 1954 
Sókrates, 1957 

Spámaðurinn (þýdd ljóð), 1958 
Oktoberljóð, 1959 

Saga heimspekinnar: 

Leitin að Aditi, 1961 
Tveir heimar, 1961 


GUNNAR BAL 


TVEIR HEIMAR 

INBVERSK HEIMSPEKI 


C'R SÖGU HEIMSPEKINNAR 


ÖNNUR BÓK 



PREKTSM1DJA JONS HELGASONAR 





Af þessari bók eru útgefin 25 tölusett og 
árituo eintök og er þetta eintakið. 

i) caJL. 





Karma-heimspekin 

Það er öllum kunnugt, að hvarvetna í efnis- 
heiminum ríkja lögmál orsaka og afleiðinga, 
jafnvægis og samræmis. Alda getur ekki risið 
án þess að hún falli nákvæmlega jafndjúpt nið- 
ur á við og öldutoppurinn rís upp á við. Aldá 
rís ekki af sjálfu sér. Hún á sér alltaf einhverja 
orsök, sem vekur hana. Og eftir að aldan er 
mynduð, hlýtur hún að eiga sér afleiðingar 
venjulega meiri og lengri en séð verði fyrir eiíd- 
ann á. 

Sú heimspeki, sem kennir að þessi sömu lög- 
mál orsaka og afleiðinga séu einnig algild í hin- 
um andlega og siðferðilega heimi, er á sanskrít 
kölluð karma (orðið er dregið af rótinni kri: 
gera) og merkir orðið bæði verknað og þær af- 
leiðingar sem hann hefur í för með sér. 


9 



Kjami þessarar kenningar er, að öllum hlut- 
um sé stjómað af föstum algildum lögmáluin, 
sem leyfa engar undantekningar eða tilvilj- 
anir. 

Samkvæmt henni er því haldið fram, að 
hvert verk, sem við vinnum, hvert orð sem við 
segjum og jafnvel hver hugsun, sem um hug- 
skot okkar líður, hljóti að hafa áhrif einhvers 
staðar til góðs eða ills og eiga sér því ákveðn- 
ar afleiðingar. — Þau verk, orð og hugsanir, 
sem menn temja sér, verða smám saman að 
fastri venju. 

Það, sem í upphafi var gert vitandi vits, verð- 
ur mönnum loks dulvitaðar tilhneigingar, sem 
verða eðli þeirra, og það skapar síðan aðstæð- 
ur manna og lífshamingju. Öll verk (einnig orð 
og hugsanir) skilja eftir mörk sín í dulvitund 
þess, er þau framkvæmir, og hún er raunar 
sá dómari, sem úthlutar mönnum forlögum 
þeirra. 

Dulvituð sektartilfinning mun þannig t. d. 
alltaf sjá svo um, að eigandi hennar taki fyrr 
eða síðar út refsingu sína. Stundum birtist 
þessi dulda sektartilfinning eins og rödd, sem 
stöðugt hvíslar að manninum, hvert sinn sem 
hann nálgast eitthváð, sém hann þráir eða þeg- 


10 



ar hann langar til að afreka eitthvað, sem 
hann telur sér mikils virði: „Þetta á ég ekki 
skilið. Þetta tekst mér aldrei (vegna þess að 
ég á ekki skilið, að mér takist það)“. — Og 
honum mistekst, þó að engin ástæða virðist 
til, að hann nái ekki þessu marki sínu. Hættu- 
legasti óvinur hvers manns, sem þannig er 
ástatt um, er hann sjálfur. — öðrum mönnum 
virðist ganga allt að óskum án sýnilegra yfir- 
burða. 

Verk manns, orð og hugsanir eru á þennan 
hátt fræ, sem hann sáir í sinn eigin akur, og 
þessi fræ skjóta þar rótum, vaxa og dafna og 
mynda loks þann gróður, er til var sáð, — 
hvort sem sá gróður kann að reynast hinn 
hvíti lótus hamingjunnar, nytjajurtir hins 
glúrna bónda, eða illgresi, sem kyrkir allan 
vöxt. 

Þannig getur maðurinn ræktað garð sinn 
að vild sinni. Hann á sér frjálsan vilja. Vilji hans 
verður að verkrnn. Hann er herra hugsana 
sinna. Endurteknar hugsanir verða að tilhneig- 
ingum. Þrár hans og langanir verða að hæfi- 
leikum. Reynslan verður að þekkingu. Þján- 
ingin að samvizku. 

Hugsun, orð og verk verður alltaf orsök og 

11 



hefur í för með sér ákveðna afleiðingu, afleið- 
ingu, sem fyrr eða síðar mætir þeim, er verkn- 
aðinn framdi. 

Þessi kenning er ævaforn. Hana er að finna 
í meitluðum setningum, sem lifa á hvers 
manns vörum um allan heim. 

íslenzkur fornmenntabóndi gerir þessari 
kenningu full skil með hinu gamla máltæki 
sínu: Hver er sinnar gæfu smiður. New York- 
búi 20. aldariimar kynni í þess stað að segja: 
Pósturinn hringir alltaf tvisvar. En þeir eiga 
báðir við það sama og hinn austræni trúar- 
spekingur, sem kýs heldur að segja: Eins og 
maðurinn sáir, svo mun og uppskórið verða. 

Enginn reykur er án elds. Allur ófarnaður 
manna er afleiðing a£ eigin yfirsjónum.. Öll 
hamingja er ásköpuð með góðum verkum, 
orðum og hugsunum. Stundum sjáum við 
þessi orsakatengsl milli yfirsjóna og ófarnaðar 
annars vegar og góðrar breytni og lífsham- 
ingju hins vegar. En venjulega eru þau þó 
hulin. Þá tölum við um tilviljanir og forlög, 
heppni eða óheppni. Sú hugmynd, að mönn- 
tim séu búin ákveðin forlög af forsjóninni, er 
andstæð karma-heimspekinni. Forsjónin hef- 
ur ekki úthlutað einum hamingju og öðrum 


12 



vansælu. Ef svo væri, ættum við ekkert frelsi, 
en værum algjörlega leiksoppar utanaðkom- 
andi afla. Við gætum þá ekki heldur borið 
neina ábyrgð á breytni okkar, því að állt væri 
þá í hendi forsjónarinnár! Samkvæmt karma- 
heimspekinni getum við ekki skellt okkar eig- 
in skuldum á forsjónina eða aðrar manneskj- 
ur. Hver er sinnar gæfu smiður. Maðurinn 
sjálfur er höfundur allra forlaga sinna. Nútíð- 
in er sú smiðja, þar sem maðurinn getur látið 
slögin falla að vild sinni og mótað sjálfur 
framtíð sina í þann málm sem f ortíð hans f ékk 
honum í hendur. Á sama hátt er nútíðin og 
þær aðstæður, sem hann á við að búa, eigin- 
leikar hans og gifta skapaðar af honum sjálf- 
um í gleymdri fortíð, og að áliti karmaheim- 
spekinnar jafnvel á mörgum æviskeiðum um 
aldaraðir. 

Líkt og allir hinir meiri háttar fræðarar 
þessa heims, kennir hún, að líf manna sé ei- 
líft. Það, sem er eilíft getur ekki b yrjað að 
vera til, því að allt, sem á sér upphaf, á sér 
um leið takmörk í tíma. 

Karma-heimspekin getur því ekki fallizt á, 
að maðurinn sem eilífðarvera hafi getað byrj- 
að að vera til. Hún viðurkennir ekki einu 



sinni, að í upphafi hafi guð skapað himin og 
jörð. 

I fyrsta lagi getur upphaf ekki verið til að 
hennar dómi, þar sem eðli tímans er að vera 
eilífur. Og það er óhugsandi að benda á hið 
algjöra (absoluta) upphaf nokkurs hlutar. 
Hún lítur á það sem fjarstæðu, að guð hafi 
skapað alheiminn á einhverjum ákveðnum 
tíma, sem kallast „í upphafi" einfaldlega 
vegna þess að alheimurinn, allt hið þekkta og 
hið óþekkta, var ekki skapaður, hvorki af guði 
né sjálfu sér. Hann er guði jafngamall, hvorki 
eldri né yngri. Hann hefur alltaf verið til, ei- 
lífum breytingum undirorpinn að vísu, — en 
það verður ekkert til úr engu og ekkert getur 
orðið að engu. Þess vegna er ekki hægt að tala 
um algjört (absolufc) upphaf né algjöran endi 
nokkurs hlutar. 

Sú vitund, sem er líf og hinn innri veruleiki 
allrar tilverunnar, er einnig kjarni mannsins. 
En ef neisti guðdómsins er kjami hvers 
manns, hlýtur maðurinn þá ekki að vera guði 
jafngamall án upphafs og eilífur eins og hann? 
Hins vegar er gervi mannsins háð endalausum 
breytingum. Og í þeim skilningi á hann sér 
bæði upphaf, það er að segja, þegar hann reis 


14 



frá hinni lægri tilveru til hins mennska gervis 
og eins mun endir hans koma í þeim skilningi 
að hann mun hefja sig upp yfir þennan þró- 
unárhring og hætta þá að vera maður, en 
kjarni hans er þó alltaf hinn sami. Á þessu 
er kenningin um fortilveru byggð. 

Jáimini Rishi, höfundur Purva Mimansa, 
skiptir karma í þrjá flokka: Nisheda karma 
eða iU verk, samkam eða góð verk og nis- 
kam, góðverk framkvæmd á fullkominn hátt 
aðeins vegna þeirra sjálfra án vonar um end- 
urgjald. 

Karma er þannig sú grein indverskrar heim- 
speki, sem öðrum fremur fjallar um rétta 
breytni. 

„En hvað er sannleikur?“ sagði Pílatus forð- 
um, og fleiri en honum hefur reynzt næsta 
erfitt að finna nokkum algildan mælikvarða 
á, hvað sé rétt og hvað sé rangt, hvað sé gott 
og hvað sé illt. Hafa ekki jafnvel trúarbrögð 
og heimspeki hin sundurleitustu svör við þess- 
um spurningum? 

Höfundar karma-heimspekinnar svara því 
til, að það sé samvizkan í brjósti manns, sem 
sé hinn eini leiðarvísir um rétta breytni. 

En hverju erum við nær fyrir það svar? Ef 


15 



til er gott og rétt, verðúr það að vera algilt. 
Hið sama í dag og á morgun, gott og rétt bæði 
við Faxaflóa og á Gullströndinni. Ef raunveru- 
leg samvizka er til, ætti hún að vera hin sama 
hjá öllum mönnum um allan heim. Og ef hún 
kennir mönnum, hvað sé rétt og gott, ætti 
enginn ágreiningur að geta risið í þessum efn- 
um. En er þessu þannig farið? Er samvizka 
mín og þín nokkuð annað en það sama, sem 
við heyrðum fyrir okkur í bemsku og æsku 
og foreldrar okkar og samfélag lagði okkur á 
hjarta og kenndi, að væri gott og rétt? Er hym- 
ingarsteinninn að samvizku bams, sem alið er 
upp í kristnum sið, nokkuð annað en hin tíu 
boðorð Móse ? 

öðru bami, sem alið var upp undir handar- 
jaðri galdraprests inni í myrkviðum Afríku, 
var innrætt, að hægt væri að öðlast eiginleika 
látins manns með því að éta lík hans. Það verð- 
ur því hluti af samvizku þessa bams, að því 
beri siðferðileg skylda til að éta föður sinn í 
virðingarskyni. Og það er gert án alls sam- 
vizkubits. Ef sonurinn neitaði þessu, mundi 
hann hljóta fyrir það fyrirlitningu og ávítur 
samfélagsins og mundi sennilega þá fá sam- 
vizkubit. Samvizku kristinna manna ofbýður 


16 



þessar aðfarir og telur þær hámark alls sið- 
leysis og rangrar breytni. 

Ef samvizkan er hið eina leiðarljós um rétta 
breytni og ef hugtök eins og gott og rétt eru 
algild, hvers vegna hafa menn þá mismunandi 
samvizkur? 

Til eru kristnir menn, sem halda því fram, 
að þeirra samvizka sé hin eina rétta samvizka. 
Hið sama segja Múhameðstrúarmenn og fylgj- 
endur Zoroaster t. d. 

En getum við verið viss rnn, að sú. samvizka r 
sem samanstendur af hinum tíu boðorðum 
Móse, sé hinn fullkomni mælikvarði á breytni 
manna? Ef til vill eacu þau rödd guðs. Aðrir 
kalla þau aðeins rödd ríkra og eigingjarnra 
öldunga. Þeir segja, að þau séu samin í nafni 
trúarinnar til vemdar veraldlegum hagsmun- 
um þeirra og gimdum. Ef til vill lætur guð 
sér aðeins annt um gamla menn og ríka, ef til 
vill lætur hann sér jafn annt um allar mann- : 
eskjur. En þessi boðorð, sem samin eru af rík- 
um öldungmn, virðast sumum ekki taka mikið 
tillit til fátæklinga eða ungra manna, né held- 
ur kvenna. Konan er þar, segja þeir, aðeins 
talin upp meðal þeirra gripa, sem manninum 
tilheyra, í sömu andrá og asni hans og aðr- 


17 


2 



ar eígur. Ríkur maður og gamall í austurlönd- 
um átti sér og á sér víða enn eins margar kon- 
ur og hann hefur efni á. —- Og þar sem af- 
brýðisemi og hégómadýrð eru elztu og verstu 
hvatir manna, virðist ekki f jarri sánni að álíta, 
að hinum gömlu mönnum hafi fundizt alveg 
sérstök ástæðá til að tryggja með ákveðnu 
boðorði, að konur þeirra leituðu sér ekki ann- 
ars manns, sem þó eðlilegt mætti teljast. 
Þannig varð það ungum mönnum og konum 
dauðasynd að lifá saman eðlilegu lífi, nema 
konan væri lögleg eign mannsins. Til vemdar 
öðrum eignum sínum settu öldungarnir, þessi 
höfuð ættanna sem fjárins gættu, hið sjálf- 
sagða boðorð um, að menn mættu ekki stela, 
en gleymdu að setja þar nokkur fyrirmæli um, 
að sá sem tvo kyrtla hefði, gæfi þeim sem 
engan ætti. —Og sá sem flutti þá kenningu 
síðar meir, var gerður höfðinu styttri. 

Þegar við höfum lokið við að kanna boðorð 
Móse í þessu ljósi, undrar það okkur ekki 
lengur, að meistarinn frá Nazaret átti alltaf til 
vingjamleg orð handa þeim, sem brotlegir 
gerðust við lögmálið, en kallaði fulltrúa þess 
hræsnara og likti þeim við grafir, hvítkalkaðar 


18 



hið ytra, en að innan fullar af dauðra manna 
beinum, 

Svo þegar öllu er á botninn hvolft, er það 
kannski álitamál, hvort hin tíu boðorð M óse 
séu hin fullkomna samvizka. — 

I Kóraninum, biblíu Múhameðstrúarmanna, 
má lesa: „Fylgdu kénningum Múhameðs. í því 
er öll skylda mannsins fólgin“. — En spá- 
maðurinn leyfir t. d. fjölkvæni og átti sjálfur 
átján konur. Zoroastra aftiir á móti býður 
okkur að hlýða kenningu Zend Avesta og boð- 
orðum Ahura Mazda. Að eiga tvær konur er 
þar t. d. talin synd. 

Hvemig getur nú samvizkan verið hinn ör- 
uggi leiðarvísir á vegi réttrar breytni? Höf- 
undar karma-heimspekinnar svara öllu þessu 
og segja, að trúarbrögð, siðalærdómar og laga- 
bálkar þjóðfélagsins séu ekki hin raunverulega 
samvizka og geti aldrei komið fullkomlega í 
hennar stað. Þeir kenna, að kjanai mannsins, 
hin æðri vitund hans, sé sjálfur guðdómurinn. 
Hann býr því í hverjum manni. En meðan 
hann er hulinn í myrkri hins lægra eðlis er 
maðurinn siðferðilega blindur og gervisam- 
vizka svo sem refsilög ríkisins og utanað- 


19 



komandi s iðalærdómar geta aldrei orðið hið 
sanna leiðarljós, heldur aðeihs hrævareldur 
um nótt. — Fyrst þegar maðurinn heyrir rödd 
hinnar æðri vitundar, þekkir hann full skil á 
réttu og röngu, góðu og illu. Ef hennie r hlýtt, 
eykst styrkur hennar og manninum miðar 
fram á við. En þegar henni er ékki hlýtt, verð- 
ur hún veikari og veikari, unz hún heyrist 
naumast lengur í háreysti hinna lægri hvata. 
Og þar sem þær eins og allt annað í náttúr- 
unni leitast við að endurnýja sig og marg- 
faldast, verður maðurinn loks ofurseldur ill- 
um hugsunum, orðum ö g verkum — og geig- 
vænlegum forlögum, sem bíða hans. 

Hvatir manna og hugsanir, sem birtast sxð- 
an í orðum þeirra og verkum, eru sjaldnast að 
öllu leyti góðar eða að öllu leyti illar. Þær eru 
bæði góðar og vondar. 

Samt sem áður er mikill stigsmunur á lífs- 
viðhorfi manna og breytni. 

Sá, sem að dómi karma-heimspekinnar 
stendur á lægstu tröppu lífsskilningsins, er sá 
sem engu ann nema sjálfum sér og kemur 
næstum hvergi fram til góðs. Hið eðlilega tak- 
mark hans eins og allra annarra, er að öðlast 
lífshamingju. Hann lítur svo á, að hennar 


20 



verði aflað ineð því að hrifsa til sín sem mest 
af veraldlegum gæðum. Fjársöfnun er venju- 
lega höfuðeintak lífs hans, og hann hirðir 
aldrei um, hvaðan né á hvern hátt fjárins er 
aflað, né hverra þjáninga framferði hans kann 
að valda. Með fé sínu reynir hann að kaupa sér 
lífshamingju. Og ef hann skyldi vakna upp um 
miðja nótt og fyllást kynlegum ptta við það, 
sem kann að bíða hans í dauðanum og að 
baki hans, — ef það er þá nokkuð, fer hann 
e. t. - v. daginn eftir á fund einhvers guðs- 
mahnsins og reynir á sama hátt að kaupa sér 
aðgönginniða að hinum gullnu hliðum para- 
dísar með því að gefa fé til kirkju hans og 
safnaðar. 

Lífið er honum. að. vísu innantómt en ekki 
beint óþægilegt. Rödd samvizkunnar ónáðar 
hann ekki lengur. Sjálfur Jaimini Rishi mundi 
að líkindum ekki geta kennt honum neitt. — 
Árangurslaust mundi hann biðja hann að 
semja skrá yfir sínár skaðlegu venjur og reyna 
síðan að sigrast á þeim einni af annarri. Hann 
mundi brýna fyrir honum að nota hvern dag 
til einhverra góðra og nytsamlegra athafna. 
(Orð og hugsanir eru einnig taldar athafnir 
Samkvæmt karma-heimspekinni). Á þann hátt 

21 


C.ZWtftnl 



gæti hann hindráð illar hugsanir í að ná tök- 
um á sér. Hann mundi ráðleggja honum að 
umgangast aðeins sér betri menn, og loks gæti 
hann sagt honum fyrir hin myrku forlög hans 
sem hann sjálfur skapar sér með framferði 
sínu. — En árangurslaust. Lífsvenjur hans eru 
hontim of sterkar og hann hefur engán innri 
leiðarvísir ineir um hvemig hann geti lifað í 
sátt og í samræmi við hin óskráðu lög allrar 
tilveru. Hann brýtur þau og heldur áfram að 
brjóta þau og valda umhverfi sínu þjáningar. 

En þar sem getu heimsfræðarans þrýtur, 
tekur lífið sjálft við. Hinn skilningsdaufi og 
vanþroskaði maður brýtur lögmál lífshamingj- 
unnar vegna fáfræði sinnar og skammsýni. Af- 
leiðing þessara af brota hlýtur samkvæmt þess- 
um fræðum að hitta hann sjálfan fyrr eða síð- 
ar og valda honum hinnar sömu þjáningar og 
hann olli öðrum. En þessar þjáningar, sem 
óhjákvæmilega bíða hans, eru ekki refsingar 
reiðrar forsjónar, heldur eitt af töfrabrögðum 
framþróunarinnar. Aðeins vegna þessara þján- 
inga er honum unnt að læra hið fyrsta stafróf 
þess lífsskilnings, sem er lykillinn að dyrum 
hamingjunnar. En Róm vár ekki reist á einum 
degi. Jafnvel eftir aldaraðir kemst hann hægt 


22 



og hægt upp á næsta stig hinnar miklu leitar 
að hamingjunni. 

Þjáningar hafa kennt honum að hafa sam- 
úð með þeim, sem eiga við sams konar að- 
stæður að búa og hann sjálfur, og því sem 
honum er skyldast. 

Enn er hans eigin persóna miðdepill al- 
heimsins. — Góðvild háns er bundin við 
þröngan hóp vina og vandamanná. — Fyrst 
kemur hann sjálfur, því næst fjölskylda hans, 
þá sókn og sýsla. Hann eignast sinn stjórn- 
málaflokk, sinn söfnuð, sitt íþróttafélag og 
sína stétt. Allt þetta nýtur samúðar hans, 
vegna þess að hans eigin persóna er hluti þess. 

Ekkert, sem stendur utan þess hrings, sem 
hann kallar sig og sitt, kemur honum við. 
Hann er oft illviljaður í garð óvina sinna og 
á í sífelldum erjum við pólitíska andstæðingá 
sína, eða þá, sem tilheyra annarri sókn og 
söfnuði. 

Karma hans er því bæði gott og illt, ham- 
ingja hans er hverful og í molum, en á sér þó 
sínar björtu hliðar. 

Loks eftir langa og erfiða reynslu lærist 
honum, að leyndardómur lífshamingjunnar er 
ekki að taka, heldur að gefa. 


23 



Allt, sem hann vann fyrir sjálfan sig í eig- 
ingjörnum tilgangi, varð honum að engu, Að- 
eins það, sem honum tókst að gefa öðrum, 
varð honum eign, sem hvorki mölur né ryð 
fengu eytt. 

Að gefa er að öðlast. — Þegar hann hefur 
gert sér fulla grein fyrir þessum sannindum, 
breytist öll afstaða. hans til umhverfis síns og 
samfélags. — I stað þess að safna peningum 
sjálfum sér til handa, lærist honum að verja 
þeim viturlega til styrktar öðrum mönnum og 
þjóðfélagi sínu til góðs. 

En peningar eru það fátæklegasta, sem hægt 
er að gefa. — Betra er að gefa öðrum mönn- 
um þekkingu og. lífsskilning, og þó bezt að 
gefa þeim góðvild og samúð. Honum hefur 
skilizt, að þetta er leiðin til hinnar 'sönnu 
hamingju. Þegar hann vinnur fyrir aðra, er 
hann í raun og veru að vinna fyrir sjálfan sig. 
Segja má því út frá vissu sjónarmiði, að hann 
sé ennþá eigingjarn. En í þessum skilningi er 
rétt að vera eigingjarn. Hver einstaklingur ber 
fyrst og fremst ábyrgð á sínum eigin þroska. 
Ef honum tekst að eignast sanna andlega fjár- 
sjóði, sem gera hann að betri og hamingjusam- 
ari manni, hefur honum um leið tekizt að lyfta 


24 



þróun alls mannkynsins, því að Hann er hluti 
þess. Og þótt skerfur hans kunni að vera smár, 
er hann þó koraið, sem að lokum fyllir mæl- 
inn. 

Eigingirni í þessum skilningi er rétt, því að 
bæði fyrir einstaklinginn og mannkynið í 
héild er hún spor fram á við til hærra og betra 
lífs. 

Karma manns, sem öðlazt hefur þennan lífs- 
skilning og sýnir . hann í verkum sínum, 
verður því gott og öll gæði lífsins taka 
smám saman að berast til hans, að ,því 
er virðist fyrirhafnarlaust. Framtíð hans er 
heið og björt, og hann nýtur mikillar ham- 
ingju bæði í þessu lífi og þó einkum í hinu 
næsta eftir dauða sinn. Þetta er þó ekki hið 
æðsta stig, sem karmaheimspekin talar rnn. 

I raun og veru nær karma aðeins til hinn- 
ar lægri náttúru mannsins, en ekki til hins 
innri manns, sjálfsins. Sjálf mannsins er mátt- 
ugra karma. Það er algjörlega frjálst og óháð. 

Endatakmark karma-heimspekinnar eins og 
allrar annarrar indverskrar heimspeki er 
sjálfsþekkingin. 

Með fullkomnum athöfnum er hægt að ná 
þessu marki. Hin æðsta tegund karma er al- 


25 



gjörlega óeigingjamt starf í þjónustu mann- 
kynsins. 

Þeir, sein færir eru um að framkvæma hinn 
fullkomna verknað, verða að vera ósnortnir 
af þjáningum sjálfra sín og annarra, en þó um 
leið fúsir að fórna- öllu, jafnvel lífinu mönn- 
um til hjálpar, líkt og móðir, sem hjálpar 
bömum sínum og huggar þau, án þess sjálf 
að verða snortin af þeirra smáu sorgum. Þeir 
hafa öðlazt skilning á mannlífinu og vegna 
reynslu sinnar og innsæis kæra þeir sig e. t. 
v. ekki um að höggva af greinar þjáninganna, 
heldur leitast þeir við að skera á rætur þeirra. 

Þeir vita, að hver maður verður að vinna að 
sinni eigin sáluhjálp. — Því að eins og mað- 
urinn sáir, svo mun og uppskorið verða. 


26 



Maya-heimspekin 

Veröldina eins og hún birtist okkur gegn- 
um marglituð gler skynseminnar kalla Ind- 
verjar Maya. 

Hvað er þessi heimur okkar og þetta líf eins 
og það kemur okkur fyrir sjónir? Er það 
nokkuð annað en flöktandi skuggar, sem líða 
um leiksvið vitundarinnar og hverfa, þegar 
tjaldið fellur og sjónleiknum er lokið? Eða á 
þessi heimur okkar og þetta líf rætur sínar í 
hinum innri veruleika eilífðarinnar? Hvert er 
eðli tímans og rúmsins? Hver er uppruni lífs- 
ins og veraldarinnar? — I hvaða sambandi 
stendur lífið við dauðann, hið óraunverulega 
við hið verulega, veröldin við guð? 

Heimspeki varð til vegna þess, að maður- 
inn gerði sig ekki ánægðan með að sjá, heyra 


27 



og finna til. Hann krefst einnig skilnings. 
Skilningsgleðin er fyrsta og dýpsta gléði hvers 
manns. 

Komabarnið í vöggunni hefur fyrst í stað 
ekki yfir neinu að kætast. Dögum saman hef- 
ur það augu til að sjá með og eyru til að heyra 
með — en skilningur þess sefur. Dögum sam- 
an halda myndir, sem augað sér, raddir, sem 
eyrað nemur, og snerting mjúkra handa áfram 
að berja að dyrum skilningsins, unz hann loks 
vaknar. — Bamið þekkir móður sína og bros- 
ir þá í fyrsta skipti. — Og það tekur að líta 
stórum augum á hlu'tina í kringum sig, „him- 
in, haf og jörð“, og undrast stórum yfir ver- 
öldinni. Þegar því vex fiskur um hrygg, tek- 
ur það að spyrja hina fullorðnu um eðli og 
orsakir allra hluta. „Hvað er“ og „af hverju“ 
eru algengustu orð þess. Það uppgötvar löngu 
seinna, að hinir fullorðnu hafa líka verið börn 
og spurt hinna sömu spurninga, og vita þetta 
varla enn. 

„Spurðu ekki of mikils, bamið gott“, er haft 
eftir einum fræðara upanishadanna. Skilning- 
ur okkar er takmarkaðúr. Látum skynsemina 
glíma við þau viðfangsefni, sem hún er sköp- 
uð fyrir, því að hún kemst aldrei út fyrir tak- 


28 



mörk sín. Þar sem getu hennar lýkur, verðum 
við að nema staðar, nema önnur og æðri vit- 
und geti þar tekið við. 

Gátur skynseminnar eru ekki heldur sagð- 
ar hafa mikla þýðingu fyrir þann, sem öðlazt 
hefur sjálfsþekkingu og séð, að þær eins og 
mörg önnur vandamál eru búnar til a£ okkuí 
sjálfum, byggðar á röngum forsendum og 
hverfa af sjálfu sér, þegar hin æðri vitund 
leysir skynsemina af hólmi.. I hans augum 
kann allt að vera ótakmarkanlegt, nema 
mannleg skynjun og skynsemi. Og vegna þess 
að hún er takmörkuð, krefst hún þess að fá 
skilgreiningu á takmörkunum hins ótakmark- 
anlega! 

Við rangri spumingu er ekki til neitt rétt 
svar. Að spyrja réttrar spumingar er hyming- 
arsteinn réttrar hugsunar. Áður en við reyn- 
um að svara spumingu, verðum við fyrst að 
ganga úr skugga um, að spumingin sé rétt: 
Hvert hverfur hnefi manns t. d. þegar lófinn 
er opnaður? —■ Hvers vegna léttist villigæs 
um 10%, þegar hún er skotin? — Hvers vegna 
snýst sólin kringum jörðina? —• í fljótfæmi 
okkar kynnum við að svara, að hnefinn hverfi 
út í loftið, að gæsin verði 10% léttari vegna 


29 



blóðmissis, að sólin snúist um jörðina, vegna 
þess að hún, eins og hver maður getur séð, 
kemur upp á morgnana, hreyfist um himininn 
og sezt á kvöldin. 

Þeir, sem varkárari eru, gagnrýna fyrst 
spumingamar,. áður en þeir reyna að svara. 
Með fyrstu spumingunni er þvi slegið föstu, 
að hnefinn hverfi til einhvers staðar, en hvert 
getur hann horfið? Höndin, sem hnefann 
myndar, er á sama stað, aðeins form hennar 
hefur breytzt. S pumingin er því röng og við 
henni er ekki til neitt rétt svar. Áður en við 
svörum næstu spumingu, verðum við að rann- 
saka, hvort rétt sé að gæsin léttist 10%, og 
þegar við eftir þá rannsókn sjáum, að svo er 
ekki, vísum við spumingunni frá okkur vegna 
þess að hún er röng. 

Á sama hátt leiðir rannsókn í Ijós, að sól- 
in snýst ekki um jörðina, heldur snýst jörð- 
in um sólina. Spumingin er því röng og við 
rangri spurningu er ekki til neitt rétt svar. 

Sömu afstöðu verðum við að taka til allra 
heimspekilegra spuminga. Ef einhver skyldi 
t. d. spyrja: „Hvenær skapaði guð alheiminn?“ 
verðum við fyrst áð rannsaka, hvort spuming- 
in sé rétt spuming. Með þessari spumingu 

30 


Ccwtfrr 



hefur spyrjandinn slegið föstum fjórum atrið- 
um a. m. k.: 1) að alheimurinn sé skapaður, 
2 ) að alheimurinn hafi verið skapaður á ein- 
hverjum ákveðnum tíma (og spyrjandinn vill 
hér fá sem nákvæmast ártal!), 3) að guð sé 
til og 4) að guð hafi skapað aJheiminn. 

Ef spyrjandinn nú getur sannað þessi fjög- 
ur atriði, er spurningin vísindaleg. Ef þessi 
f jögur atriði eru rétt, er spurningin rétt. Ef 
við með rökréttri hugsun getum leitt lxkur að 
þessum atriðum, þá á spurningin rétt á sér. 
En ef eitthvert þessara fjögurra atriða er 
rangt, er spurningin röng og yið henni ekki til 
neitt rétt svar. 

Því er haldið fram, að frá sjónarhóli hinnar 
æðri vitundar séu flestar spurningar skynsem- 
innar rangar og falli því niður af sjálfu sér. — 
En við hin, sem þekkjum enga vitund æðri 
skynseminni, höldum rökræðunum áfram. 

Hér á eftir skal leitazt við að sýna, hvaða 
afstöðu indversk heimspeki tekur til þessara 
spurninga, sem vikið var að í upphafi og 
tengdar eru Maya, -— hinni ytri veröld. 

Það fyrsta, sem öll trúarbrögð og heimspeki 
reyna að gefa skýringu á, er upphaf lífsins og 
veraldarinnar. Heimspeki og nútíma vísindi 


31 



jafnt glíxna við gátuna um, hvaðan lífið sé 
komið. Þau hafa ekki svarað spumingunni enn 
sem komið er, og það er ef til vill .ekki heldur 
rétt að vænta neins endanlegs svars. 

Venjulega hugsum við okkur, að til séu 
tvær aðskiljanlegar náttúrur: hið lifandi og 
hið dauða. Dýra- og jurtaríkið köllum við það 
lifandi, steinaríkið hið dauða. Vissir vísinda- 
menn hafa síðan reynt að skýra, hvemig um- 
hverfi og aðstæður töfra lífið fram úr því, sem 
þeir kalla „hið dauða efni“. 

Hinir gömlu fræðarar Hta svo á aftur á 
móti, að allt í tilverunni sé líf á vissu stigi 
og að lífið sé án upphafs. Einnig vísindin 
viðurkenna, að alít lifandi hljóti að verá af 
lífi fætt. Augljóst er, að á þessari jörð er hin 
svonefnda „dauða náttúra“ (steinaríkið) upp- 
runalegri en hin lifandi. Þess vegna hlýtur hið 
lifandi að vera komið frá „hinu dauða“, en 
það er ekki hægt, nema hið dauða hafi í sér 
einhverja frjóanga til lífs, sé með öðmm orð- 
um líf á vissu stigi. 

Sumir reyna að koma sér út úr þessari sjálf- 
heldu náttúruvísindanna með því að kenna, 
að lífið sé aðflutt utan úr geimnum, en það 
skýrir ekki neitt, því að ef við litum svo á, 


32 



að skipta berí náttúrunni í lifandi og dautt, 
hlýtur þá ekki hið dauða að vera upprunalegra 
alls staðar hvar sem er í tilverunni, því vissu- 
lega getur hið lifandi ekki fætt af sér hið 
dauða. Þess vegna verðum við annað hvort að 
vera þeirrar skoðunar, að lífið sé komið út 
úr dauðanum, sem þó er andstætt einni af 
grundvallarsetningum náttúruvísindanna (líf 
er af lífi fætt) og allri rökréttri hugsun, eða 
viðurkenna, að ekkert sé til nema líf, á mis- 
munandi stigum að vísu. Efnið í þeirri merk- 
ingu, sem við notum það orð, er einnig andi á 
ákveðnu stigi samkvæmt kenningum Vedanta- 
heimspekinnar indversku. 

Hvemig menn komast að þeirri niðurstöðu, 
að náttúran skiptist í lifandi og dautt, skýrir 
heimspekin á þann hátt, að hér geri maðurinn 
sig enn einu sinni sekan um að skoða eigin 
takmörk sín sem takmörk lífsins í heild. — 
Fyrst hugsar hann sem svo: „Ég er .lifandi“. 
Síðan spyr hann: „Hvemig veit ég, að ég er 
lifandi?“ Og nú tekur hann að sundurliða þá 
eiginleika, sem líf hans einkenna. 

Hann skynjar, hugsar, andar, hreyfist, tek- 
ur til sín næringu, fæðist, vex, hrömar, deyr. 
— Og þegar hann hefur lokið þessari líkkrufn- 



ingu sinni á eðli lífsins telur hann sig hafa 
fundið þar ákveðna hluti, sexn hann kallar t. d. 
hin fimm einkenni lífsins. — Síðan slær hann 
því föstu, að allt, sem hefur þessi einkenni, sé 
lifandi og það, sem hefur ekkert þeirra, sé 
dautt. Hann lítur síðan í kringum sig og sér, 
að dýr og plöntur hafa þessi einkenni, stein- 
ar og málmar ekki. Og síðan veit hann, hvað 
er lifandi og hvað er dautt! 

En er, nokkur ástæða til að ætla, að ein- 
kenni mannsins séú hin algilda mælistika lífs- 
ins? — Enginn getur sannað, að lífseinkenni 
mannsins séu meira en sentimetrinn í metra- 
máli allífsins, bæði hins þekkta og óþekkta. 
Þennan hundraðshluta kallar hann líf, það 
sem utan hans liggur, dauða, vegna þess að 
þar lýkur öllum skyldleika við hans eigin per- 
sónu: Niðurstaðan er því sú, að spurningin sé 
röng. Það er engin ástæða til að ætla, að lífið 
hafi átt sér upphaf, engin ástæða til að ætla 
að sú markalína, sem við höfum dregið milli 
þess sem er „lifandi" og „hins dauða“, sé annað 
en ímynduð lína, byggð á tilhneigingu manns- 
ins til að halda, að það líf, sem hann skynjar 
sé gild mælistika, sem hægt er að leggja á al- 


34 



lífið. — Það er engin slík markalína til milli 
hins lifandi og dauða. — Aðeins líf er til. 

Hver er uppruni veraldarinnar? Er hún tak- 
mörkuð eða ótakmörkuð? — Þetta eru hin- 
ar næstu spurningar í sambandi við Maya. 
Samkvæmt indverskri heimspeki er fyrri 
spurningin röng, vegna þess að enginn hlut- 
ur á sér algjört upphaf. — Sköpún og eyðing 
eru eilíf fyrirbrigði, sein eiga sér engin tak- 
mörk- í tíma. Tilveran getur ekki staðið kyrr, 
verið sett á hreyfingu eða stoðvuð: Það er 
erfitt að hugsa sér, hvernig menn geta bæði 
trúað á eilífan guð og um leið sköpun, sem 
hefst á einhverjum ákveðnum tíma, sem kall- 
ast „í upphafi“. Þeir viðurkenna, að guð sé 
eilífur og hafi því aldrei byrjað að vera til. 

Öll tilveran er sköpun hans líkt og geislar, 
sem sólin sendir frá sér. Á sama hátt og sólin 
er sól vegna geisla sinna, er guð guð vegna 
sköpunar sinnar. Ef sólin sendir hvorki frá 
sér birtu né yl, er hún engin sól. Ef guð er 
algjörlega óvirkur, er hann enginn guð. Ef til- 
veran hefur byrjað að vera til, hlýtur þá ekki 
guð að hafa orðið til á sama tíma? — Eða á 
hinn bóginn, ef menn trúa á eilífan guð, verða 


35 



þeir að viðurkenna, að tilveran sé líka eilíf. 
Hvernig geta menn haldið, að guð hafi verið 
algjörlega óvirkur og áhrifalaus „frá eilífo“ 
(sem er mótsögn í sjálfu sér), en vaknað „einn 
morgun snemma“, skapað alla hluti í skynd- 
ingu og lagzt síðan til svefns aftur? 

Sköpun er eilíf. Hún hefur alltaf verið og 
hún endar aldrei. Maðurinn fæðist og deyr, 
himintungl koma og hverfa. Hvert einstakt 
fyrirbrigði tilverunnar á sér á vissan hátt upp- 
haf og endi. — Tilveran í heild er eilíf. 

Er veröldin (alheimurinn) takmörkuð eða 
ótakmörkuð? — Á miðöldum var það haft fyr- 
ir satt á Vesturlöndum, að jörðin væri al- 
heimurinn. -— Hún var flöt. Himininn var að- 
eins hálfkúla úr málmi, sem kölluð var fest- 
ing. Undir jörðinni var sær og kringum hana 
var sær á alla vegu. 

Eftir langa vist í formyrkvun blindrar trú- 
ar, sem hefti öldum saman þroska mannsand- 
ans, tókst nokkrum brautryðjendum loks að 
sprengja af sér fjötrana og tóku að hugsa 
frjálst. Þeir komust að raun um, að jörðin var 
hnöttótt, að festingin væri himingeimur, fvdl- 
ur af öðrum hnöttum. Og menn uppgötvuðu, 
að jörðin var aðeins hluti af ákveðnu kerfi, 


36 



sólkerfinu. Þeir sáu líka, að sólkerfi oklcar var 
aðeins hluti úr öðru kerfi — ákveðnum stjarn- 
heimi, sem við nefnum Vetrarbraut. Og nú 
þekkja menn þúsundir slíkra stjarnheima. Á 
þessari víðáttumiklu þekkingu byggja menn 
hugmynd sína um „ómælisgeim stjarnanna“. 
— Þekking okkar er enn sem komið er allt 
of lítil til þess að hún réttlæti nokkra hug- 
mynd um eðli veraldarinnar í heild. „Ómælis- 
geimur stjarnanna“ er að líkindum aðeins tak- 
markað fyrirbrigði, jafnvel þótt við uppgötv- 
um aldrei takmörk hans. 

Rúmið aftur á móti og veröldin (allt, sem 
er bæði þekkt ög óþekkt) í heild hlýtur að 
vera ótakmarkanlegt. •— Ef við t. d. drögum 
hring og segjum, að rúmið takmarkist af þess- 
um hring, hljótum við að spyrja: „Hvað er 
utan þessa hrings?“ Og þeir, sem trúa, að 
rúmið sé takmarkað, verða þá að svara: „Ekk- 
ert“. ■— En það er ekkert svar, heldur aðeins 
undanbrögð til að komast hjá að viðurkenna, 
að þekking þeirra er takmörkuð. Þetta sann-. 
ar þó ekki, að fyrirbrigðið, stjörnur og loft, 
sem menn kalla sennilega ranglega „a]heim“, 
sé ekki takmarkað. Það er jafnvel skynsamlegt 
að gera ráð fyrir, að svo sé, en utan hans 


37 



taka þá við önnur ólík fyrirbrigði. — Við 
könnum rúmið út frá jörð okkar. 

Hugsum okkur í þess stað, að við værum 
íbúar á elektrónu í vetnisatómi í miðju At- 
lantshafinu. Hugsum okkur, að hlutfallið milli 
stærðar okkar og þessarar elektrónu væri hið 
sama og hlutfallið milli stærðar okkar og jarð- 
arinnar. — Vísindi okkar,. sem kannað hafa 
rúmið af elju óg dugnaði, þekkja nú veröld, 
sem er að þvermáli hundruð milljónir ljósára. 

Hverfmn nú með alla þessa þekkingu okk- 
ar niður til hinna nýju heimkynna okkar á 
elektrónunni. Samkvæmt stærðárhlutfallinu 
milli elektrónunnar og jarðarinnar svarar hún 
til þess að við þekktum nokkra sentimetra 
af rúmi Atlantshafsins. — Og þó þessi þekk- 
ing okkar tvöfaldaðist eða þúsundfaldað- 
ist, . mundum við ekki komast til neinnar 
strandar og þekkja aðeins þetta eina fyrir- 
brigði, vatn. Ekki svo að skilja, að mismunur 
lands og sjávar yrði jafnmikill séð frá veröld 
elektrónunnar eins og hann er í okkar aug- 
um, en þar yrði þó um annað fyrirbrigði að 
ræða. — Þannig mundu vísindi okkar iðkuð 
frá þessari rannsóknarstöð í vetnisatóminu, 
aldrei fá neitt hugboð um land, himin, eða 


38 



eld t. d. — Þannig getum við yfirfært þekk- 
ingu okkar til þúsund ólíkra rannsóknar- 
stöðva í tilverunni og komizt á sama hátt að 
raun um, að niðurstöður okkar, sem við 
munduin þá komast að, t. d.: alheimurinn er 
vatn, alheimurinn er eldur, alheiniurinn er 
grjót, væru allar rangar. Við, sem á jörðinni 
búum, vitum það með vísindum okkar, sem 
við með þessum sömu eða hliðsfæðmn vísind- 
um mundum ekki vita, ef við værum íbúar 
elektrónu í vatni, eldi eða kletti, að alheimur- 
inn er meira en vatn, meira en eldur, meira 
en grjót. En er þá sjálfsagður hlutur, að þessi- 
rannsóknarstöð okkar sé eini rétti punktur- 
inn í tilverunni, þar sem hægt er að fá rétta 
niðurstöðu um alheiminn? Við verðum, þeg- 
ar við hugsum okkur um, að viðurkenna, að 
það er engu auðveldara fyrir okkur hér á 
jörinni að þekkja rúm, sem á sér engin tak- 
mörk, eii það mundi vera frá elektrónu sem 
miðpunkti. — Þess vegna getum við verið 
nsessta örugg um, að niðurstaða þessarar rann- 
sóknarstöðvar, stjömur og loft, sé líka tak- 
mörkuð niðurstaða, sem nær ekki yfir eðli al- 
heimsins, heldur aðeins örsmátt brot hans.— 
Það kann því svo að fara, að menn í frarhtíð- 

39 


Vrtfn:i 



inni a. m. k. segi skilið við hugmynd sína 
um „ómælisgeim stjarnanna". Hann er aðeins 
fyrirbrigði, og það er eðli fyrirbrigðisins að 
vöra takmarkað. Þessi fyrirbrigði („takmark- 
aðir alheimar‘0 kunna að vera eins mörg og 
ólík og gróður jarðarinnar, — en moldin, sem 
fóstrar þetta allt og tekur það til sín aftur, 
er ein. Rúmið sjálft er ótakmarkanlegt. Öld- 
urnar, sem rísa á sæ ómælisins, eru takmark- 
aðar og óendanlega margar. Þær koma og 
hverfa, en vatnið, sem myndar þær, hverfur 
ekki, því að undir þeim öllum er djúpið, sem 
skapar þær og tekur þær aftur til sín. — Sá 
sær er ótakmarkanlegur og eilífur — guð. 

í indverskri heimspeki verður spurningin 
um takmörk rumsins óræð gáta, sem skyn- 
semin hefur búið til en leysir ekki. 

En í hvaða sambandi stendur þá hið ytra 
við hið innra — tilveran við guð? 

Til eru þeir heimspékingar, sem halda, að 
hin ytri tilvera sé aðeins „eins og sýning 
skuggamynda á tjaldi“, — ekki raunveruleg í 
sjálfu sér. Þeir segja, að guð einn sé raunveru- 
legur, en veröldin og tilveran í heild óraun- 
verulegur skuggi hans. Þeir segja, að ekkert 
sé til nema andinn og þær hugmyndir, sem 


40 



hann fóstrar. Vissir heimspekingar á Vestur- 
löndum, sem sjálfir boðuðu, að veröldin væri 
sjónvilla og efnisheimurinn ekki til, bera á- 
byrgð á því, að hið indverska hugtak, maya, 
er yfirleitt á Vesturlöndum túlkað sem heims- 
blekking. Schopenhauer og lærisveinn hans, 
Deussen, hafa þannig þýtt hina austrænu 
kenningu í samræmi við sína eigin „V/eltan- 
schauung" (heimsskoðun). 

Deussen t. d. útskýrir kenningu Upanisha- 
danna um Maya í Ijósi Kantismans og Kant 
í ljósi Uphanishadanna með þeim afleiðingum, 
að kenningu beggja er misþyrmt. En bæði Up- 
anishadana og Kant notar hann til stuðnings 
sínu eigin sjónarmiði, að veröldin sé blekking. 
— Kenningin um Maya á þó ekkert skylt við 
þær hugmyndir um sjónvillu og heimsblekk- 
ingu, sem menn á Vesturlöndum hafa eignað 
henni vegna rangrar túlkunar, einkum Schop- 
enhauers og Deussens. 

Þessa kenningu er að finna í elztu bók hins 
aríska kynstofns, Rig-Veda. — Þar þýðir Mayá 
aðeins ákveðinn eiginleiki til að skapa hið 
takmarkaða úr hinu ótakmarkaða, og þessi 
merking hefur raunar aldrei breytzt. Maya er 
komið áf sögninni maraa, en rót hennar þýð- 

41 


0 



ir að maela eða takmarka. í tveim setningum 
í Rig-Veda má finna Maya notað með mam- 
am og mane (sem bæði eru af sömu rót) til 
að gefa Maya aukna áherzlu og undirstrika 
sem skýrast, að Maya merki þetta og ekki 
annað. Maya þýðir aðeins eiginleikann, sem 
guðirnir eru sagðir hafa til að skapa hið mæl- 
anlega, hið afmarkaða, og þessi heimur hins 
takmarkaða — hin ytri veröld mannsins — 
var síðan nefnd Maya. 

Á sama hátt er guðinn Krisna í Bagavad 
Gita kallaður Maya-vin, þ. e. a. s. sá, sem hef- 
ur vald til að skapa Maya, sem síðan birtist 
sem Virayar: hlutir, sem brotnað hafa sund- 
ur eða verið greindir frá heild sinni. Þannig 
þýðir Maya hið stundlega og takmarkaða. -— 
Schopenhauer heldur því fram, að fyrst Maya 
sé stundleg og takmörkuð, hljóti Maya að 
þýða blekking, því að í Upanishödum er því 
haldið fram, að guð sé hinn eini veruleiki, og 
guð er hvorki stundlegur né takmarkaður. 
Þess vegna hljóti veröldin að vera óraunveru- 
leg. — En kenning Upanishadanna réttlætir 
ekki þessa skoðun. Þessi röksemdafærsla er 
röng vegna þess, að samkvæmt henni þýðir 
hið stundlega sama og hið „ekki eilífa“ og hið 


42 



takmarkaða sama og hið „ekki ótakmarkaða“. 
Hvergi í Upanishödum er því haldið fram, að 
hið stundlega sé utan hins eilífa og hið tak- 
markaða sé utan hins ótakmarkaða. 

Og þó því sé þar haldið fram, að guð sé hinn 
eini raunveruleiki, er þó bætt við, að veröldin, 
Maya, eigi rætur sínar í þessum veruleika og 
eigi þar með hlutdeild í veruleikanum, en sé 
ekki sýning skuggamynda eða tómur draum- 
ur. „Hið takmarkaða er í hinu ótakmarkaða“, 
. má lesa í Upanishödum. Tunglið t. d. er ekki 
alheimurinn. En það þýðir ekki, að tunglið sé 
utan hans. Maya er ekki (allur) veruleikinn, 
en það þýðir ekki að Maya sé utan hans. Hið 
takmarkaða er hluti hins ótakmarkaða — en 
ekki andstæða þess, tóm blekking. Þannig 
þýðir þetta indverska hugtak Maya, veruleiki, 
þó að hún sé ekki hinn innsti veruleiki — en 
fær á Vesurlöndum merkinguna heimsblekk- 
ing vegna inistúlkunar ýmissa heimspekinga 
og fræðimanna, sem kynntu sér hugmyndina 
aðeins til hálfs. 

Guð og véröldin eru eitt og veröldin er ekki 
skuggi hans, heldur ljós hans. Hinn innri veru- 
leiki birtist alls staðar í hinni ytri tilveru, en 
er henni þó ekki háður. 


43 



Hann er eins og sólin, sem með skini sínu 
byggir upp náttúruríkin, án þess að hún eyð- 
ist við það. — Jörðin er háð sólskininu, en 
sólin er óháð sköpun sinni á jörðinni. 

Þannig er samkvæmt hinni indversku kenn- 
ingu allt í tilverunni raunverulegt og ekki 
sjónhverfing. 

Maya er veruleiki, hluti hins órjúfandi sam- 
ræmis og slær í takt við hljómfall hins eilífa. 
— Að afneita veröldinni er að afneita guði. 


44 



Hváö er nirvana? 

Meistari Búdda kennir, að hverjum manni 
sé í sjálfsvald sett að losna undan oki þján- 
inga og dauða og öðlast æðstu gæði mannlegs 
lífs, sem indversk heimspeki kallar nibban* á 
hinu gamla máli pali og nirvana á sanskrít. 

Þetta ástand, nirvana, hefur orðið heimspek- 
ingum óþrjótandi umræðuefni og hver heldur 
þar fram sinni skoðun. — Sá einn, sem þögl- 
astur er og ófúsastur að ræða þennan djúpa 
leyndardóm, er sá, sem þekkti hann betur 
öðrum mönnuxn, sjálfur meistarinn Búdda. 
Hann, sem sjálfur lifði nirvana, skildi, að til- 
gangslaust var að reyna að gefa blindum 
mönnum, sem aldrei höfði séð neitt 1 jós, hug- 
niyndir um liti, — betra að reyna að kenna 
þeim, hvernig þeim var sjálfum unnt að öðlast 


45 



sýn. — En blindir menn sætta sig ekki við að 
geta ekki þekkt heim sjónarinnar með nefi 
sínu og eyrum! 

Þegar menn heyra um eitthvað, sem liggur 
utan reynslu og skynjunar venjulegra manna, 
viðurkenna þeir ekki vanmátt sinn til að skilja 
hugmyndina réttilega, heldur viða þeir að sér 
reka úr f jörum fræða sinna og smíða úr hon- 
um hina nýju hugmynd sína, -— nákvæmlega 
á sama hátt og sá, sení aldrei hefur notið sjón- 
ar, reynir með tón og snertingu að skapa sér 
hugmyndir um hvítt og blátt. 

Og vegna þess að meistarinn þagði, urðu 
aðrir að tala og útskýra. Svo margt hefur nú 
verið skrifað um nirvana, að í leit okkar í 
gömlum bókum og nýjum getum við m. a. 
rekizt á tuttugu mismunandi hugmyndir eða 
kenningar um, hvað nirvana sé. 

En svo undarlegt sem það þó kanii að virð- 
ast, hefur aðeins ein þessara hugmynda — 
sennilega sú fjarstæðasta — náð verulegri út- 
breiðslu á Vesturlöndum. 

Schopenhauer er sagður hafa lesið Upan- 
ishada — ekki á frummálinu að vísu — held- 
ur latneska þýðingu, sem gerð var eftir pers- 
neskri þýðingu úr frummálinu, sanskrít. 

46 


C:Pí‘f(fn! milntl 



Þessi frægi og áhrifamikli heimspekingur 
miðlaði síðan öðrum þjóðum Vesturlanda af 
nægtúm þekkingar sinnar á indverskri heim- 
speki. — Schoþenhauer skildist, að nirvana 
þýddi dauði, útslokknun og endi allrar til- 
veru; að lífið væri þjáning, sem aðeins dauð- 
inn væri lækning á. Og þennan ..dauða hélt 
Schopenhauer að Indverjar kölluðu nirvana. 

Prófessor Oldenberg leyfir sér ekki að hafa 
aðra skoðun en hinn frægi heimspekingur ná- 
grannalandsins. Rhys Davids er einnig sama 
sinnis. Hún segir m. a.: „Nirvana búddismans 
merkir einfaldlega dauði“. — Og Dahlke tek- 
ur í sama streng: „Aðeins samkvæmt kenn- 
ingu Búdda er lausnin undan þjáningunni nei- 
kvæð, en ekki jákvæð hugmynd í líki himn- 
eskrar dýrðar“. 

Allir þessir víðþekktu fræðimenn Vestur- 
landa halda og hafa kennt öðrum að halda, að 
nirvana væri neikvæð hugmynd, sem þýddi 
útslokknun lífslampans og náttmyrkur og tóm 
dauðans. 

„Það, sem ég er ekki, það, seni er elski kenn- 
ing mín, er ég ásakaður um“, er haft eftir 
Gautama Búdda jafnvel meðan hann sjálfur 
lifði, og má í þessum ummælum sjá, hve mis- 

47 - 



skilningur manna á kenningu þessa meistara 
hefur byrjað snemma — Hvernig gat líka 
Búdda, sem sjálfur Iifði nirvana þrjátíu og 
fimm ára að aldri og dvaldist eftir það 45 ár 
á jörðinni til að fræða menn um rétta breytni, 
sem leiddi til hinnar æðstu hamingju, — 
hvemig gat hann kennt, að nirvana merkti 
dauði? 

Ekki má þó halda, að allir fræðimenn Vest- 
urlanda hafi gert sig seka um að endurtaka 
þennan einfalda skilning Schopenhauers. 

Max Miiller segir t. d. eftir kerfisbundna 
rannsókn og nákvæma leit í fornum bókum, 
sem fjalla um kenninguna um nirvana. „Þar 
er ekki að finna eina einustu setningu, sem 
réttlætir þá kenningu, að nirvana þýði dauði“. 
— Og undir það taka þeir indverskir fræði- 
menn, sem handgengnastir eru þessum fræðum. 

Búdda kennir, að hin lægri tilvera líði undir 
lok og hverfi mönnum, þegar nirvana er 
skynjað. Sá heimur, sem þeim opnast, er að 
vísu sá gamli heimur, en séður í nýju ljósi, — 
heimur, sem skynsemi manna fær ekki skilið 
fyrr en innsæi mannsins hefur náð fullum 
þroska. Þannig er nirvana hvarf hinnar lægri 
náttúru og birting annarrar og hærri, líkt og 

48 


mtlrvtl 



stjömur, sem virðast hverfa, þegar nóttinni 
lýkur og nýr dagur rennur. 

Stjömurnar. hverfa ekki í raun og vem, þeg- 
ar sólin kemur upp, —- við sjáum þær-aðeins 
ekki lengur, vegna þess að annað ljós verður 
þeim bjartara. 

Á sama hátt hverfur veröldin ekki heldur 
í raun og veru — hún breytist aðeins í vit- 
und þess. manns, sem lifir nirvana. — Hann 
skynjar þá hið sanna eðh tilverunnar og lífs- 
viðhorf hans er. eilíflega breytt. En þó að 
Búdda á sama hátt og Upanishadar vari menn 
við þeirri villu að reyna að lýsa nirvana, hafa 
margir gerzt brotlegir við það boðorð. — Öld- 
Txngurinn Nagasena segir t. d. mn nirvana: 
„Þar hefur maðurinn engar þarfir meir, held- 
ur engar langanir. Þar vaxa blóm hreinleikans 
og hins sanna lífsskilnings. Nirvana líkt og 
fæða viðheldur lífinu og bindur enda á hröm- 
un og dauða. Líkt og fæða eykur það styrk 
manna, og eins og fasða er lind fegurðarinn- 
ar, eins er nirvana lind hinnar himnesku feg- 
urðar. Nirvana er óskapað eins og rúmið og 
eins og það hvorki eldist né deyr, hverfur né 
endurfæðist. Nirvana er heimurinn í sinni 
fullkomnustu mynd. Líkt og óskatréð upp- 

49 * 



fyllir það allar óskir manna. Það vekur gleði 
og er fullt af birtu“. 

Þannig lítur öldungurinn Nagasena á nirv- 
ana. í hans augum er það ekki útslokknun 
eða dauði, heldur hið fullkomnasta stig 
mennskrar tilveru. I Buddaghosa er nirvana 
á sama hátt lýst sem raunverulegri tilveru. 
Þar er aðeins bundinn endir á hatur, otta, reiði 
og aðrar lægri hvatir manna og langanir, þar 
sem langanir e ru til aðeins þar, sem menn 
eiga óuppfylltár óskir. — En nirvana verður 
aðeins lýst með neikvæðum setningum. Það 
er ekki þetta. Það er ekki hitt. 

I Sarvastivadin er nirvana talið hámark 
mannlegrar tilveru, þar sem maðurinn hefur 
náð fullkomnun og er laus undan löstum og 
þjáningum og allar þrár manna eru uppfyllt- 
ar. 

Sarvastivadin fjallar um hin þrjú algildu 
sannindi (asamskrta dharma) sem eru sögð 
kjarni nirvana og verða aldrei sögð með orð- 
um, þar sem orð geta aðeins lýst hinu tak- 
markaða, en ekki hinu algilda. Þessi þrjú sann- 
indi eru sögð mynda þríhyrning hins raun- 
verulega. Þau verða aðéins skynjuð með inn- 
sæi. 


50 



Af þessum orsökum geta hugmyndir heim- 
spekinganna aldrei gefið mönnum raunhæfan 
skilning á nirvana, því að þar verður að sögn 
hver að sjá með sínum eigin augum. Þangað 
til verða mönnum hlið hins dýpsta leyndar- 
dóms lokuð — og tilraun skynseminnar til að 
takmarka hið ótakmarkanlega, getur aldrei 
komið í stað sannrar þekkingar. 

Loks skal hér tilfærður kafli tekinn upp úr 
Lankavatara Sutra, og er hann af ýmsum 
mönnum á Austurlöndum tálinn eitt það bezta, 
sem um nirvana hefur verið skrifað. 

„Þá sagði Mahamati við meistarann Búdda. 
— „Seg þú okkur, — hvað er nirvana?“ 

Og Búdda svaraði: „Mahamati, orðið nirvana 
er notað í mörgum mismunandi merkingum 
af ólíkum mönnum. Þessum mönnum má 
skipta í fjóra flokka. Fyrst eru þeir, sem þjást 
og óttast þjáninguna, og leita því nirvana. Þá 
eru til heimspekingar, sem reyna að skilgreina 
nirvana. I þriðja lagi er til viss tegund nem- 
enda, sem hugsa um nirvana í sambandi við 
sína eigin sáluhjálp. — Og loks eru búddarnir 
og það, sem þeir kalla nirvana. 

Þeir, sem þjást og óttast þjáninguna, hugsa 
um liirvana sem undankomu og endurgjald. 


C.Wftftn: 


51 



Þeir ímynda sér, að nirvána sé sama og eyðing 
skynfæranna og hugans. — Þeir vita ekki, að 
hugurinn í sinni víðtækustu merkingu og nirv- 
ana er eitt — og að þessa veröld lífs og dauða 
er því ekki hægt að greina frá nirvana. Þessar 
fáfróðu sálir tala um mismunandi leiðir til 
frelsunar í stað þess að hugleiða hið ótakmark- 
anlega eðli nirvana. Þeir þekkja ekki eða vilja 
ekki þekkja kenningar búddanna (Gautama 
Búdda er sagður hinn 8. búdda) og halda sér 
því fast við þá hugmynd, að nirvana sé utan 
þess, er séð verður með huganum, — og halda 
þannig í blindni áfram að hringsnúast með 
hjóli lífs og dauða. 

Hinar margvíslegu hugmyndir heimspeking- 
anna um nirvana eiga sér í raun og veru eng- 
an stað í veruleikanum. —- Sumir heimspek- 
ingar halda, að Nirvana verði fundið, þegar 
hugarstarfseminni lýkui*, vegna þess að þau 
öfl, sem byggja upp einstáklingseðlið og veröld 
þess, hætti starfsemi sinni þar með, — eða að 
nirvana verði fundið, ef menn afneiti veröíd- 
inni og fallvaltleik hennar. Sumir halda, að 
nirvana sé ástand án allrar vitundar um for- 
tíð. og nútíð, líkt .og þegar iampi þornar, eða 
þegar sæði er brennt, eða þegar eldur slokkn- 


52 



ar, vegna þess að eldsneytið þrýtur. Þetta er 
skýrt af heimspekingunum sem endir allrar 
sundurgreiningar. — En þetta er ekki nirvana, 
þvi að nirvana ér ekki dauði eða tóm. 

Og enn eru heimspekingar, sem útskýra 
sáluhjálp líkt og hún væri aðeins fólgin í að 
stöðva sundurgreiningu hugans — eins og 
vindur, sem hættir að blása — eða eins og þeg- 
ar ménn með sjálfstamningu hætta að greina 
milli þekkjandans og hins þekkta — eða losa 
sig við hugmyndina um varanleiká og fallvalt- 
leika eða kasta fyrir borð hugmyndum sínum 
um gott og illt eða sigra gimdir sínar með 
þekkingu. — I þeirra augum er nirvana sálu- 
hjálp. 

Sumir, sem sjá þjáninguna í heimi formsins, 
óttast hugmyndina um form og leita því ham- 
ingju í heimi formleysunnar. — Sumir segja, 
að með því að kanna eðli einstaklinga og lífs- 
ins í heild sinni megi glögglega sjá, að engin 
eyðing sé til og að allt í tilverunni sé eilíft. — 
Og þessa eilífð kalla þeir nirvana. — Aðrir sjá 
eilífðina í þeirri hugmynd um nirvana, að það 
sé samruni einstaklingssálarinnar við heims- 
sálina. — Enn aðrir skoða alla hluti sem kraft- 
birtingu þess guðdóms, sem allt snýr til að 

53 



lokum. Sumir halda, að tilveran sé í eðli sínu 
tvennt, efni og andi, sem verki hvort á ann- 
að, og til þessara tengsla eigi allir hlutir rót 
sína að rekja. Sumir halda, að veröldin skapist 
af lögmáli orsaka og afleiðinga og engin önn- 
ur orsök sé þar nauðsynleg. Aðrir Jialda, að 
Ishwara (guð) skapi alla hluti að vild sinni. 

Með því að binda sig við allar þessar 
heifnskulegu hugmyndir losna þeir aldrei af 
svefnmóki sínu, og þeir halda svo, að þetta 
svefnmók sé nirvana. 

Þá eru þeir, sem halda, að nirvana sé sá 
heimur, þar sem hinn innri maður ræður ríkj- 
um óhindraður af öllum og öllu öðru. — Og 
þar ríki hann eins og marglitt stél páfuglsins 
eða þúsundfleta kristall — eða broddur þistils- 
ins. Sumir segja, að Verán sé nirvana. Aðrir 
segja, að Ekki-Veran sé nirvana. Og enn eru 
aðrir þeirrar skoðunar, að ekki sé rétt að greina 
milli nirvana og tilverunnar. Sumir halda, að 
tíminn sé hinn mikli skapari og að eins og upp- 
haf heimsins sé háð tímanum, halda þeir, að 
nirvana sé tíminn. Sumir halda, að nirvana 
birtist, þegar allir hafa tileinkað sér hin tutt- 
ugu og fimm sannindi eða þegar Ikóngurinn 
tekur að ástunda hinar sex dyggðir. — Og til 


54 



eru kennimenn, sem hyggja að nirvana sé að 
•komast til paradísar. 

Þessi sjónarmið, sem hægt er að finna mis- 
jafnlega vel túlkuð hjá heimspékingunum, eru 
ekki í samræmi við rökrétta hugsun, og vitrir 
menn geta ekki aðhyllzt þau. 

Þeim er Öllum sameiginlegt að líta á nirvana 
í einhvers konar orsakasamhengi við heim 
sinnar veraldlegu reynslu. Heimspekingamir 
smíða sér líkneski af nirvana ur takmörkxm- 
um sínum. En þar, sem ekkert upphaf er til og 
ekki heldur rieinn endir —, hvernig getur þar 
verið um nokkrar takmarkanir að ræða? Hver 
heimspekingur, sem treystir sinni eigin fræði- 
bók og sækir þangað skilning sinn, syndgár 
gegn sannleikanum, því að sannleikurinn er 
ekki þar sem hann heldur. 

Með öllu þessu raskar hann aðeins sálarró 
sinni — og þar sem hann getur ekki fundið 
nirvana með heimspekilegum heilabrotum, 
verður hugur hans enn ruglaðri, og því rugl- 
aðri, sem hann verður sjálfur, þeim niun rugl- 
aðri gerir hann aðra menn. 

Hvað viðvíkur hugmyndum þeirra nemenda 
og meistara, sem halda sér fast við, að nirv- 
ana sé hinn innri maður þeirra og reyna að 



finna hann með því að einangra sig frá um- 
heiminum, er kenning þeirra sú, að nirvana- 
sé eihf dýrð líkt og sú hugljómun, sem nefnd 
er samadhi. — En hún er fyrir þá eina, — ekki 
meðbræður þeirra. Þeir sjá, að heimurinn er 
skapaður af huganum og að allar hugmyndir 
eru starfsemi hans. Þess vegna höggva þeir á 
bönd sín við samfélagið og iðka margs konar 
andlegar íþróttir og leita í einveru sinni sjálf- 
þekkingar — hins æðsta vísdóms. Þeir komast 
upp á hið sjötta stig og ná samadhi. En þar 
sem þeir eru ekki lausir við eigingimi, nær 
hugarfarsbreytingin ekki til hins dýpsta eðlis 
og þess vegna verða þeir ékki óháðir hugar- 
starfseminni og eru enn á valdi þeirra afla, 
sem skapa hugsanavenjur. Með því að halda 
sér fast við samadhi fara þeir til síns nirvana. 
En það er ekki nirvana búddanna. Þeir hafa 
fallið í strauminn og verða fyrr eða síðár að 
snúa við til veraldar lífs og dauða. 

Þá sagði Mahamati við meistarann Búdda: 
„Þegar bodhisattva (verðandi Búdda) fórnar 
sinni eigin hamingju til að hjálpa öðrum, verða 
þeir eitt með öllu, sem lífsánda dregur. Þeir 
geta sjálfir verið hreinir, en hið illa er enn við 
líði í öðrum mönnum". — „Seg oss, Búdda, 


56 



hvaða vissu fá þá bodhisattvar; fyrir nirvana. 
— Og hver er þeirra nirvana ?“ 

Búdda svaráði: „Mahamati, sú sönnun er 
ekki stærðfræðilegs eða rökfræðilegs eðlis. 
þeim er ekki gefin fullvissa hugans, heldur 
fullvissa hjartans. Sú fullvissa kemur, þegar 
innsæi opnast með því að ryðja hindrunum 
hvatánna úr vegi, yfirstíga hindranir þekk- 
ingarinnar með því að gera hana sarina og 
leysa upþ sérhyggju einstaklingseðlisins. Þeg- 
ar hin dauðlega vitund hættir sundurgreiningu 
sinni, slokknar lífsþorstinn, kynhvötin hverf- 
ur, fróðleiksþorstinri er ekki lengur til, ekki 
heldur eilífðarþráin. Þegar þessi f jórfaldi þorsti 
slokknar, deyr máttur vanans til að endurriýja 
sig, — og þegar þessi máttur vanans er brot- 
inn á bak aftur, hverfa rúnir lasta og þjáninga 
af andliti lífsins. Bodhisattvann öðlast þá 
sjálfsþékkingu, en hún er sú sönnun, sem 
hjartanu er gefin. 

Til eru bodhisattvar hér og í öðrum heim- 
um, sem af einlægni helga sig köllun sinni, en 
geta þó ekki gleymt dýrð samadhi og frið nirv- 
ana — sjálfum sér til handa. Kenningin um 
hið algerða nirvana er því birt samkværrit 
leyndri ráðstöfun, vegna þeirra, sem énnþá 

57 





binda sig við hugmyndina um nirvana — að- 
eins handa sjálfum sér, svo að þeir fyllist löng- 
un til að einbeita sér að þróun lífsins og frels- 
un allra lifandi vera. Heimsfræðaramir boða 
ákveðnar kenníngar um nirvana í samræmi við 
þær aðstæður, sem fyrir hendi eru á hverjum 
tíma og uppörva með þeim hina hugdeigu ög 
eigingjörnu. Til þess að snúa hugsunum þeirra 
frá þeim sjálfum og til að hvetja þá til dýpri 
samúðar og einlægari fyrirhyggju fyrir öðrum 
er þeim gefin framtíðarfyrirheit af mannkyns- 
fræðurunum, en ekki af búddum sannleikans 
(Dharmata Budda). 

Þau lög, sem eru hin æðsta vizka, drottna í 
ríki Dharmata Budda. Bodhisattvum á sjöunda 
og áttunda stigi veitir Dharmata Budda yfir- 
skilvitlegan skilning og þeim er sýnd leiðin, 
sem þeir eiga að fylgja. Eftir hina óskiljanlegu 
ummyndun vilja og persónuleika Bodhisattv- 
ans, öðlast hann fullkomna þekkingu á hinum 
æðsta vísdómi. Hann lifir þá ekki lengur sjálf- 
um sér, en það líf, sem hann lifir eftir það, er 
líf búddans, alheimslegt líf eins og það birtist 
honum eftir ummyndunina. í ljósi þessa æðsta 
vísdóms sér bodhisattvann, að fyrir hinn sanna 
búdda er ekkert nirvana til. 


58 



„Dauði“ búddans, sem kallaður er hinn vold- 
ugi Parinirvaná, er raunar hvorki eyðing né 
dauði. Ef svo væri, fylgdi honum ný fæðing og 
áframhaldandi hringrás endurfæðinganna. Ef 
um eyðingu væri að ræða, væri sú eyðing í 
sjálfu sér verknaður, sem einhver afleiðing 
hlyti að fylgja — en svö er ekki. Hvorki er 
þessi „dauði“ eyðing né lausn né eitthvað, sem , 
máður öðlast — og þó næst þetta stig ekki 
fyrirhafnarlaust. Hann hefur enga sérstaka 
þýðingu og er ekki heldur þýðingarlaus — en 
fyrir búddana er ekkert nirvana til. 

Nirvana búddanna er þar, þar sem það er 
viðurkennt, að ekkert sé til nema það, sem hug- 
urinn sér sjálfur. Nirvana er þar, sem menn 
skilja eðli hugans og segja skilið við tvíhyggju 
skynseminnar. Nirvana er þar, sem hugar- 
starfsemin með allri sinni sundurgreiningu, 
ófrelsi, græðgi og eigingirni hefur endanlega 
orðið að þoka. Nirvana er þar, sem rökfræðin 
er orðin haldlaus og ónóg og ekki lengur notuð. 
Þar sem menn láta sér jafnvel á sama standa 
um hugmyndina um sannleikann, vegna þess 
að hún veldur aðeins ruglingi. Þar sem menn 
hafa sagt skilið við hinar fjórar staðhæfingar 
og sjá með innsæi sínu beint inn í hús raun- 


59 



veruleikans. Nirvana er þar sem hinar tvö- 
földu ástríður hafa fjarað út, þar sem hinum 
tvöföldu hindrunum er rutt úr vegi og hin tvö- 
falda óeigingirni er af alhug viðurkennd. Nir- 
vana er þar, sem ummyndunin hefur náð 
dýpstu eðlisrótum mannsihs og veitt honuin 
fullan skilning á sjálfum sér og lífinu. Það ér 
nirvana búddanna. 

. í nirvana fer bodhisattvann upp stig af stigi. 
Méð hjálp búddahna nær bodhisattvann þai* 
dýrð samadhis. Nirvana er þar, sem samúðin 
með öðrum er sterkari en hugsunin um sjálf- 
an sig. Nirvaná er þar, sem stigi búddans er 
loks náð. 

Niryana er ríki Dharmata Budda. Nirvana 
er þar, sem hin æðsta vizka birtist sem kær- 
leikur, sem nær til alls. Nirvana er þar, sem 
kærleikurinn birtist sem hin æðsta vizka, sem 
nær til alls og upplýsir állt. 

Þetta er hið sanna nirvana. 

Til eru tveir hópar manna, sem fá ekki 
„haldið inn í“ nirvana. í fyrsta lagi þeir, sem 
hafa yfirgefið hugsjón bodhisattvans og segja, 
að hún sé ekki í sámræmi við ritninguna og 
lagabókina — og leiði ekki heldhr til sálu- 
hjálpar. í öðru lagi eru það einnig hinir sönnu 


60 



bodhisattvar, sem vegna hins forna eiðs síns, 
sem unninn var vegna umhyggju þeirra fyrir 
velferð annarra, segja sem svo: „Meðan til eru 
menn, sem geta ekki öðlazt nirvana vegna 
vanþroska síns, stend ég . einnig fyrir utan“. 
Þannig eru þeir af frjálsum vilja utan nirvana. 
Það er ekki vilji búddanna, að nokkur standi í 
myrkrinu fyrir utan. Sá dagur miin koma, að 
hver og einn mun með hjálp þeirra ljúka þró- 
un sinni og komast upp á stig nirvana. — En 
ef þeir aðeins gætu skilið það, þá eru þeir nú 
þegar í nirvana búddanna, því að í hinum 
innsta veruleika hafa allir hlutir frá upphafi 
verið í nirvana“. 


61 


C:pí'f(fn) iijiJv.i 



